









g Fa 
ŵ ee fs bre 
byr ^w Mm SD WN 
a Ti» 


DDUWIOL GOFFADWRIAETH 








JOSEPH HARRIS, 


Afu yn Weinidog llafurus a llwyddiannus gydâ'r Bedyddwyr, 
yn Heol-y-cefn, Abertawe, am o ddeutu 32 o flyn« 
yddau, ac a ymadawodd â'r byd hwn, 
, Awst 10fed, 1825, yn 52 oed, 


Aca claddwyd yn Mynwent Eglwys Fair, Abertawe, 





Oni wyddoch chwi dywysog ac â wr mawr syrthio 'heddywyn Ts- 
rael. 2 Sam. 3, 38. 
' Coffadwriaeth y Cyfiawn sydd fendigedig. Sal. 118, 6. 





A GYFANSODDWYD DROS D, AMOsS. 








TrG ymar doeth y nefoedd, 'nghyd â Llywydd gwych y 
lawr | 
Mae dy wyrthiau maith i'w canfod îs y rhod. bob munud awr 
Mae rhyw beth ï weld y borau, arall y prydnawn a fydd, .. 
O dy ber weithredoedd manol, maent yn aml iawn bob dydd. 


1I, 
Y mae'r angau'n rhodio'n ddyfal beunydd trwy yr ardal hon; 
A'i holl saethau dwys mae'n gwanu ac yn brathu llawer bron 
Mae ei effaith ef eleni trwy holl Gymru ar bob rhyw, 
Gan ddwyn ganddo ef yn gyson ffyddlon Weinidogion Duw. 
UI. 


Mae pob Sir o Gymru dawel yn cael ei ymweliad clir, 
Yn eu tro y maent yn bruddaidd, ac mewn galar digon gwir; 
Y mae'n dwyn y mwyaf doniol ag a rodiodd rhyd y llawr, 
Gan eu rhoi mewn beddau dystaw, oll yn ddigon llwyd eu 

gwawr. 

1V. 

Caled i mi ydyw enwi'r gwr'n ddygodd efyn awr, lawr, 
Am fod dagrau dros fy ngruddiau'n rhedeg aml weithiau i 
Gweinidog duwiol y. Bedyddwyr o dref Abertawe faith, 
JO$EPH HARRIS y gwr doniol roed i'r bedd yn ddigon llaith. 









Y degfed dydd o Awst diweddaf er mawr alar ìi nyni, 

Ca'dd ei hol o'r anial yma i artrefu gyda'r llu, : 

A'i gorph i'r ddaear roed i orphwys o fewn Mynwent eglwys 
air, o | 

Nes delo'r Iesu ar gymmylau i godi'r meirw mewn un gair. 
a NWL 


Bu'n cyhoeddi 'Fengyl Iesu ddeuddeg ar hugain blwyddyn 
faith, h 
Gan ddymuno'i gweld yn llwyddo, bu'yn ddiwyd yn ei waith 
Ai holl egni y gweddiodd em eì gwel'd yn llwyddo'n llwyr, 
I)ros y moroedd, a gweld lluoedd yn dod atto foreu a hwyr. 
VI. 


'Ond er ei fod ef yn llafurus o blaid achos Iesu Grist, 

Gan roi cysur a diddanwch i'r rhai hynny fyddai'n drist, 

. Er ei fod o ddoniau helaetli angau ddaeth i'w dorri lawr, 

Gan ei roddi yn y beddrod, ah nes bloeddio'r udgorn mawr. 
' í 


Ac am hynny y mae galar trwy holl Siroedd Cymru gyd, 
Am y'nt golli cwmpni HAnRIs, oedd mor llesiol y'nt o hyd. 
Am ei roddi yn yr amdo, a'i roi ì orwedd dan y donn, 


Mae galarnad yn ddiderfyn nawr ar byd: y ddaear hon. 
EX 


Eglwysenwog y Bedyddwyr yn Llangloffan sydd â'i gwedd 
Yu alarus am er:golli, a'i roi i orwedd yn y bedd, 
Canys ynô y dechreuodd fyn'd dau faner Brenin. nef, 
O hyn allan bu yn gadarn 9 blaid. 2rym athrawiaeth gref, 

Xx 


Aberth Iesu wnai bregethu drwy eioes yn ddisglaeriawn, 

Dan drallodion, loesau chwerwon, ei ddifyrwch fyddai'rlawn 

Gwel'd pechadur gwedi'i glwyfo, ac yn fadael pechod cas, 

Ac yn troi drwy ffydd am pydda tn ag at orsedufaingc gras. 
X 


Gwel'd yr ysig a'r gwywedig yn dod aty Meddyg mad, 

A'r rhaî fyddai yn galaru'n dod; ganu am y gwa'd, 

Gwel'd y deillion a'r byddariaid:'n dod yn unblaid atto ef, 

Fyddai'i gysur a'i ddiddanwch, a'i hyfrydwch:tan y nef, 
XH 


cr 
2 


Rhoi cynghorion i'r ysgolion oedd yn gyson iawn o hyd, 
Gan ddymuno'n llwyr o'i galon am eu llwyddiant oll i gyd, 
A'i gweld oll yn d'od i geisio aun gael cymmod yn y gwad, 
Jedodd allau ar Galfaria i'r fa gael iachad. 

; î XIII, 

Amryw lyfrau doeth a buddiol roddai'n siriol i bob rhyw, 
I'w dwyn o d'w'l]wch i oleuni, o feddiant Satan cas at Dduw, 





Ea Ŵ 









 Aci'w tywys o'r ffordd lydan tua'r Ganaan wiwlan wen, 
'Trwy 'mddibynnu ar yr Iesu a fu farw ar y pren. 
XIV AN 


E wnai Draethawd pur a dysglaer ì iawn brofi DuwdodCrist;. 
Bu yn ceisio a'ì holl egni roddi cysur i'r rhai trist; 
Fe y mroddai godi fynu a dyrchafu Mab y dyn, 
'Trwy roi perffaith ìawn wyna am y Tri ynUn. 


Bu'n Gyhoeddwr“SgERENG 0MER” amryw o flynyddau maith 

Er goleuo brôydd Cymru, bu'n wr diwyd ar ei daith, 

Ac i daenu mwyn wybodaeth ceisiai'n helaeth iawn o hyd, 

Ond er hynny mae mewn pridd-dŷ'n oer ei wedd mewn myn- 
went glyd. | 





Sc. AVU 
Ê j Claddedigaeth eì fah anwyl roddai hiraeth yn ei fron, 
r Yn ddiweddar ga'dd eì gym'ryd oddiar y ddaear hon; 
Ond er hynny. maent hwy heddy gydâ'u gilydd yn eu bri, 
O fewn inuriau'r ddinas nefol yn rhoì clod ì'n Harglwydd ni, 
Xx 


Dyoddefgar iawn mewn cystudd afu beunydd yma'n byw 
Uk Feafyddai'n ostyngedig o hyd i ewyllys. Duw, Sd 
îl. Gweddioydoedd hyd ddiwedd am fendith ar ei weddw ai blant 
bh. A dywedai mai gwell ed mynd o'r byd ì, bant. 


Mai'n cydgordiomewn cân beraidd gydâ David Evans fw yn; 
Dector Gill a Ioan Bunyan, Benjamin Francis yn ddigwyny 
Jones o Ramoth, Titus Lewis, Henry Davies gyda'r rhain, 

A David Jones, bererin YW ma hardd wisg o liain main 


Er fod HAnn1s wedi 'madael, Arglwydd grasol bydd yn rhan 
I'w wraig anwyl &y'n galaru, agwna ddiogelu'r gwan, 
Bydd yn blaid i'w blant yn gyson sy'n hiraethlon ar ei ol; 
Yn y diwedd dwg hwy'n heraidd. i dy fynwes gynnes gôl. 


Dysg hwy ddilyn yr un llwybr, ac i ganlyn ffordd eu tad, 

Fel y gallont etifeddu a meddiannu yrun wlad, 

Dysg hwy'n foreu yn eu hie'ngetyd ddwyn y groes a chanlyn 
Crist, 

Fel y gallont am eu beiau a'u pechodau fod yn drist. 


c—————————— "— — ——  —_ — 


XXI. 
Ei weddw fwynaidd a'i blant tirion, ceisiwch fod yn foddlon 
iawn, . 
Eri'ch golli tad a phriod, Iesu o'i addewid llawn 
Fydd yn briod mwyn i'r weddw, a thad i'r ymddifaid oll, 
Eich holl hyder arno rhoddwch, fe gyflawna yn ddigoll, 


; 












Â 
Gyda'r blaenaf ar hyd Cymru yn wastadol byddai ef, 
Mewn Cymmanfa yn pregethu a dyrchafu Brenin nef, 
Mewn Cwrdd misol a Chwarterol byddai ia MW gref 
Yn gwneud cannoedd IAR aciblyguIlpDo Er... 


Pe gofynem iddo heddyw, Pu'n gwell ydyw arnat 'nawr, 
Nâ'r pan oeddyt yn yr anial dyrus yma ar y. llawr ? 

Fe attebai'n orfoleddus, “ Mil mwy blasus yw i mi 

“* Gael bod yma fyth yn gwledda, a rhoimawl i'r Un yn Dri: 


“Nid oesyma ddyfroedd chwerwon, na thrallodion o un rhyw 

“ Dim ond canu, gorfoleddu, a dyrchafu gwir Fab Duw, 

“ Byth nichyfarfyddwn yma â rhyw heintiau maith na phoen 

“ Ond byw'n hwylue a diddanus fyth ar gariad rhad yr Oen.” 
XXV 











Ne 


y Panoedd ddeuddeg mlwydd a deugaîn, aeth ei ysbryd cyws 

rain ef, Ê ; 

O'r anialwch dyrus yma, i artrefu yn y nef, 

I ganu am ei waredigaeth, a'i ryddhad o'i ddirfawr boen, 

” Aci ddechreu ar yr Anthem o fawl pêr i Dduw a'r Oen, 
bM XXVI, ì 
Ond O) Arglwydd, er ìt gym'ryd y gwas duwiol attat ti, 
O hyn âllan bydd Jrielionus a thosturus wrtbym ni, 
Anfon etto'yn ddìattal weision diwyd yn eu dydd, 

— Î gyhoeddi 'Fengyl Iesu; ac yn ddewr o blaid y ffydd; 

i iL “XXVII 


Pan fo'm ynyr afon donnog rho dy ysbryd i'n pryd hyn, 
Gâd in ganu ynei chanol am y gwaed gaed ar y bryn, 

A rho'n felus1'n fel Hannrs, etifeddi'r nefoedd fry, . 

I roi moliant yn dragwyddol i dy enw gyda'r llu, 











HYMN. 


edd mawr a'r tonnau nìd oes neb a ddeil fy. mhen; 

iod Iesu a fu fan âr y pren, ts 
angau ddeìl fy rhhen uwchlaw y don, 

mi ganu yn yrafon ddofn hon, 








^^. DIWEDD. 





' Jonathan Hafris, Argraffydd, Caerfyrddin. 














